WicipediA 

Sileseg 


Iaith yw Sileseg (Sileseg: slùnsko godka, slùnski, weithiau hefyd pû nasymu) sy'n cael ei siarad gan bobl 
yn rhanbarth Silesia Uchaf yn ne orllewin Gwlad Pwyl, a hefyd yn y Weriniaeth Tsiec a'r Almaen. Yn ôl 
cyfrifiad 2011 gwlad Pwyl datganodd 509 OOOÍ 1 -' mai Sileseg oedd eu hiaith gyntaf, ond amcangyfrifir bod 
llawer yn medru'r iaithJ 2 ^ 

Mae Sileseg yn agos iawn i'r iaith Bwyle g, ac fe'i hystirir yn dafodiath o'r Bwyleg gan rhai ieithyddwyr. 


Wyddor 

Does dim wyddor Sileseg. Mae siaradwyr Sileseg yn ysgrifennu gyda llythrennau Pwyleg. Fe greuwyd 
wyddor Sileseg yn 2006, wedi ei selio ar scriptiau Sileseg (mae 10 ohonynt). Fe'i defnyddir ar y we, gan 
gynnyws ar y Wikipedia iaith Sileseg. 

Aa Bb Cc Cc Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk L1 Mm Nn Nn Oo Pp Rr Rr Ss Ss Ss Tt Uu Ûu Ww Yy Zz Zz Zz 
Rhai deugraffau: Ch Dz Dz Dz. 


Cyfeiriadau 


1. Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkaií 2011. Raport z wyników (http://web.archive.o 
rg/web/20121221235509/http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_raport_z_wynikow_NSP 
2011.pdf) - Swyddfa Ganolog Ystadegau Gwlad Pwyl 

2. Gwybodaeth am Sileseg (http://www.aber.ac. uk/cgi-bin/user/merwww/index.pl?rm=lang_detail;i 
d=194;lang=2) ar wefan Mercator Media 


Dolenni allanol 


■ Wikipedia iaith Sileseg 

■ yn yr iaith Sileseg (http://www.nowiny.pyrsk.com/Newyddion) 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Sileseg&oldid=7884149" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 5 Ebrill 2019, am 05:02. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 







